Ma’anar Ubangiji 

Lafazin Allahu, suna ne mai daxi a wajen ma’ana da faxa, kuma ya samo asali daga 
Allantaka da so da qauna, da kaxaitawa da tsakake zuciya, me ya fi wannan sunan 
girma!! “Shi ne Allah Mahalicci mai qirqirar halitta” (Alhashar : 24) 

Ubangiji shi ne shugaban da babu kamarsa, wanda yake gyara al’amuran halittarsa da abin 

da ya zubo musu na ni’imomi. Mai 

https://www.with-allah.com/ha/ma-anar-ubangiji 




